Ótti Drottins er kóróna viskunnar, sem lætur frið og fullkomna 
heilsu dafna; Hvort tveggja eru gjafir Guðs, og það eykur gleði 
þeirra sem elska hann. Rót viskunnar er að óttast Drottin, 

og greinar hennar eru langlífi. Prédikarinn 1:18,20 


Horfðu á ættliði gamla, og sjáðu; treysti hann nokkurn tíma á 
Drottin og varð til skammar? eða var einhver í ótta hans og var 
yfirgefinn? eða hvern fyrirleit hann nokkurn tíma, sem ákallaði 
hann? Þeir sem óttast Drottin munu ekki óhlýðnast orði hans. 

og þeir sem elska hann munu varðveita vegu hans. Þeir sem óttast 
Drottin munu leita að því sem gott er, sem honum þóknast. og 
þeir sem elska hann munu fyllast lögmáli. Þeir sem óttast Drottin 
munu undirbúa hjörtu sín og auðmýkja sálir sínar fyrir augum 
hans, og sagði: Vér munum falla í hendur Drottins en ekki í 
hendur manna, því að eins og hátign hans er, svo er miskunn hans. 
Prédikarinn 2:10,15-18 


Ótti Drottins gengur á undan því að öðlast vald, en hrjúfur og 
dramb er að missa það. Stórmenni og dómarar og valdamenn 
skulu heiðraðir; samt er enginn þeirra meiri en sá sem óttast 
Drottin. Prédikarinn 10:21,24 


Og óttast ekki, sonur minn, að vér verðum fátækir, því að þú átt 
mikinn auð, ef þú óttast Guð og víkur frá allri synd og gjörir það, 
sem þóknast er í hans augum. TOBIT 4:21 


Óttist aðeins Drottin og þjónið honum í sannleika af öllu hjarta, 
því að sjáið hversu mikla hluti hann hefur gjört fyrir yður. 
1.SAMUEL 12:24 


Hvaðan kemur þá viskan? og hvar er staður skilnings? Og við 
manninn sagði hann: Sjá, ótta Drottins, það er speki. og að hverfa 
frá hinu illa er skilningur. JOB 28:20,28 


Ótti Drottins er hreinn, varanlegur að eilífu, dómar Drottins eru 
sannir og réttlátir. SÁLMUR 19:9 


Öll jörðin óttast Drottin, allir íbúar heimsins skulu óttast hann. 
SÁLMUR 33:8 


Óttast Drottin, þér hans heilögu, því að þeir sem óttast hann 
skortir ekkert. Komið, börn, hlýðið á mig: Ég mun kenna yður 
ótta Drottins. Hvaða maður er það, sem Þrátt lífið og elskar marga 
daga, til þess að hann sjái gott? Haltu tungu þinni frá illu og 

varir þínar frá svikum. Farið frá illu og gjör gott. leitið friðar og 
eltið hann. SÁLMUR 34:9,11-14 


Ótti Drottins er upphaf viskunnar, gott hyggindi hafa allir, 
sem gjöra boðorð hans, lof hans varir að eila SÁLMUR 111:10 


Þér sem óttist Drottin, treystið Drottni, hann er hjálp þeirra og 
skjöldur. Hann mun blessa þá sem óttast Drottin, smáa sem stóra. 
SALMUR 115:11,13 


Þeir, sem óttast Drottin, segi nú, að miskunn hans varir að eilífu. 
SÁLMUR 118:4 


Þótt syndari gjöri illt hundrað sinnum og dagar hans lengjast, 

þá veit ég þó að þeim mun vel sem óttast Guð, sem óttast fyrir 
honum. En óguðlegum skal eigi vel fara, og hann mun ekki lengja 
sína daga, sem eru sem skuggi. af því að hann óttast ekki fyrir Guði. 
Prédikarinn 8:12-13 


Við skulum heyra niðurstöðu alls málsins: Óttist Guð og haldið 
boðorð hans, því að þetta er skylda mannsins. Því að Guð mun 
leiða hvert verk fyrir dóm, með öllu leyndu, hvort sem það er 
gott eða illt. Prédikarinn 12:13-14 


Drottinn er hátt hafinn; Því að hann býr á hæðum. Hann hefur 
fyllt Síon dómi og réttlæti. Og speki og þekking skulu vera 
stöðugleiki tíma þinna og styrkur hjálpræðis. Otti Drottins er 
fjársjóður hans. JESAJA 33:5-6 


Heiðra alla menn. Elska bræðralagið. Óttast Guð. 
Heiðra konunginn. 1. PETUR 2:17 


Sagði hárri röddu: Óttast Guð, og vegsamið hann. Því að stund 
dóms hans er komin, og tilbiðjið þann, sem skapaði himin, jörð, 
hafið og vatnslindirnar. OPINberunarbókin 14:7 


Ótti Drottins er upphaf þekkingar, en heimskingjar fyrirlíta 
visku og fræðslu. Orðskviðirnir 1:7 


Vertu ekki vitur í þínum eigin augum, óttast Drottin og vik frá 
illu. Það skal vera heilsa fyrir nafla þinn og mergur að beinum 
þínum. Orðskviðirnir 3:7-8 


Ótti Drottins er að hata hið illa, drambsemi og hroka, 
vondan hátt og rangan munn hata ég. Orðskviðirnir 8:13 


Ótti Drottins er upphaf viskunnar, og þekking hins heilaga er 
hyggindi. Orðskviðirnir 9:10-11 


Ótti Drottins lengir daga, en ár óguðlegra styttast. 
Orðskviðirnir 10:27 


Í ótta Drottins er sterkt traust, og börn hans munu eiga skjól. 
Otti Drottins er lífslind, að hverfa frá snörum dauðans. 
Orðskviðirnir 14:26-27 


Betra er lítið af ótta Drottins en mikill fjársjóður og vandræði 
með honum. Ótti Drottins er fræðsla viskunnar; og á undan 
heiður er auðmýkt. Orðskviðirnir 15:16,33 


Fyrir miskunn og sannleika hreinsast misgjörðir, og fyrir ótta 
Drottins hverfa menn frá hinu illa. Orðskviðirnir 16:6 


Ótti Drottins nær til lífs, og sá sem hana hefur, verður saddur. 
eigi skal hann vitjaðs með illu. Orðskviðirnir 19:23 


Fyrir auðmýkt og ótta Drottins er auður, heiður og líf. 
Orðskviðirnir 22:4 


Hjarta þitt öfunda ekki syndara, heldur vertu í ótta Drottins allan 


daginn. Því vissulega er endir; og vænting þín skal ekki upprætt 
verða. Orðskviðirnir 23:17-18 


Og sagði við dómarana: Gætið þess, hvað þér gjörið, því að þér 
dæmið ekki fyrir mann, heldur fyrir Drottin, sem er með yður í 
dóminum. Lát nú ótta Drottins hvíla yfir yður. Gætið að og 
gjörið það, því að engin misgjörð er hjá Drottni, Guði vorum, 
né virðing fyrir persónum né gjafir tekið. 

2. KRONIKUKA 19:6-7 


